GAS 
DAVID 'DAVLES, 
(DAFR CANTWR,) 


Yn gosod allan ei. fawr hiraeth am ei wlad yn ei 
Alltudiaeth, 


" Anfonwyd y cyfansoddiad lon at Gyfaill menn. 


llythyr. 


Or 








O fechgyn heini Cymru, 
Rho'wch glust i'm canu i, 

Rwy' wedi cael fy nanfon 
Dros foroedd.maith alli, 

1 dreulio ugain mlynedd, 
'Trwm ydyw'm cyflwr i', 

Yn mhell yn mhlith estroniaid, 
Yn ngwlad y negro du. 


Mi fuom gynt yn Nghymru, 
Yn heini ar fy nhro'd, 
Yn hela mewn llawenydd, 
Ran hyn sydd wedi bod, 
Ond 'nawr 'rwyf yn ygaethglud, - 
Trwm iawn, yw'r hanes sy”, 
I feddwl,treulio'm dyddiau 
Yn ngwlad: y negro dun 














2 | ; 


Deífrowch, Deffrowch, y gwledydd, 
Deffrowch o fawr i fan, Ŷ 
Deffrowch, r'owch glust i wrando 
Yn gywir ar y gan, 
Sy'n traethu y gwirionedd 
Y modd y darfu i mi, wi 
I deithio 'n mhell o'm cartref 
I wlad y negro du. 


Mi syrthiais i law'r gyfraith— 
O anferth ddynolryw ! 
Gwae'r awr erioed y'm ganed, 
O chaffael cenad i fyw, . 
I gael fy llwyr alltudio 
Dros foroedd maith a lli', 
I fod yn un o'r slafiaid 
Yn ngwlad y negro du. 


Chwi fechgyn heini” Cymru, ye 
Rai digri' ar y ddol, ; 

Cymerwch hyn yn rhybudd, 
Na ddeuwch ar fy ol, 

Nae'r wlad sydd genym yma 
Yn gaethglud maith i mi, | 

I dreulio fy mlynyddau On 
Yn ngwlad y negro du. Ŷ 


Mi fum yn hir ar gefnfor 

Yn teithio tua'r fan, 
Pan o'wn mewn golwg harbwr, 
Gwyr duon ar y.lan, 7. 





3 


Yn barod oll i'n prynu 

I bant i'r wlad yn llu, 
. I fod mewn trwm gaethiwad 
Yn ngwlad y negro du. 


O fechgyn glân y gwledydd 
Morganwg hardda'i llun, 

Ro'wch fri a chled i'ch Ceidwad 
Eich cadw oll ag un, 

Rhag syrthio i'r ffordd anferth, 

: Run modd a syrthiais ì, 

A cael eich danfon ymaith 
Ï wlad y negro du. 


Duw roddo i chwi rwydeb, 
A*ch cadwo yn eich gwlad, 
Rhag crwydro fel y crwydrais . 

Yn mhell o dy fy nhad; 
Dilynais i gwmniaeth 
Rhai na ddylaswn 1, 
Gwae, gwae yn awr fy ngweled 
Yn ngwlad y negro du. 


Gwlad helaeth yw Morganwg, 
Gwlad dda a hardd ei llun, 

Ki dolydd hardd a'i broydd 
Yn harddwch i bob dyn ; 

Yn harddwch oedd i ninau 
Pan oeddwn ynddi hi, 

Yn awr 'rwy'n mhell o'r cyraedd 
Yn ngwlad y negro du. 











4 


Mae llawer bachgen gwisgi'n 
Cael dyfod atom'ni, 

I bant o'u anwyl gartref 
Í wlad y negro du, 

Rhai'n dyfod:o.Frycheiniog, 
Rhai o Forganwg lon, 

Yn eael eu danfon, yma 
Dros fôr a'i arwidon. 


Dyw'r môr a'i donau garw 
Ddim;galar mawr imi, , 
Ar fod dan law'npaganiail, 
Yn ngwlad y negrodu ; 
Rwy'n fynych âr y bryniau, 
A'm dagrau hallt yn lli, 
Am weled bro Morganwg— 

I'm golwg nis daw hi... 


Yn awr 'rwy'n rhoddi ffarwel 
Yn daweli fy ngwlad, 
Sef Penybont ar Ogwy, 
Ae anwyl dy fy nhad, 
A theulu o: Lancarfan 
Yn gyfan cofiwch fi, . 
Sef Dafydd Davies hoenus 
Yn ngwlad' y negro'du. 








